50 DAHILAN 


2 


50 nor 


para ipagdiwang ang 


Ang NDEP ay produkto ng marubdob na pakikibaka 

ng sambayanan laban sa diktadurang US-Marcos I. 
Itinatag ito ilang buwan matapos ang deklarasyon ng Martial 
Law at sa gitna ng matinding pang-aatake sa mamamayan at 
mga demokratikong pwersa. 

Bilang paggunita sa anti-diktadurang pakikibaka ng bayan, narito ang 
isang awit ng paglaban sa Martial Law: 


Gising na Kapatid 


Likha ng Tulisanes 


Am 
Gising na kapatid 
Imulat ang iyong mata 


Mayron kang dapat na makita 
Am 

Gising na kapatid 

Buksan ang iyong isip 


Mayron kang dapat na mabatid 
F E 
Araw-araw ay may sumisigaw 
F E 
Araw-araw ay may dumaraing 


Am 
Dinggin mo ang tinig ng mga inaapi 
G 


paglaya'y laging isinisigaw 
Am 
May pait ang tugon 
ng mga sumasagot 
G 
ang dahas laging itinatapat 
F E 
kung ang laya ay sinupil ng dahas 
F E 
ang dahas ay wawaksan din ng dahas 


KORO: 

Am 

Gising na aking kapatid 
G F E 
Damhin mo ang init ng ating awit 


Am 

Gising na aking kapatid 
G F E 
Oras na upang ikaw ay mag-isip. 


Am 
Masdan ang kalagayan 
ng mga anakpawis 


G 
Sa bawat pagawaan at bukid 
Am 
May dangal bang matatawag 
kung sadlak sa paghihirap 
G 


silang nagbuhos ng pawis at lakas 

F E 

may hangganan ang bawat pagtitiis 
F E 


lalaban din ang mga anakpawis 


KORO: 

Am 

Gising na aking kapatid 
G F E 
Damhin mo ang init ng ating awit 
Am 

Gising na aking kapatid 

G F 


Oras na upang ikaw ay magising (3x) 


